UAN, 
YN RHODDI HANES AM 


GYFLWR DYN, 


YN. MHOB. AMAN O'T OEN, 


Yn ei enedicaeth, yn ei fabandod, yn ei ieuenctyd, 
yn ei ganol oedran, ac ynei henant. 


GAN FRANCIS THOMAS, 


Llanwenog, Ceredigion. 














Salm 90, 10. Yn nyddiau ein blynyddoedd y mae deng 
mlynedd a thrugain;. ae oos o. gryfder y cyrhaeddir 
pedwar ugain mlynedd, etto eu nerth sydd boen a. blinder ; 
canys ebrwydd y derfydd, ac ni a ehedwn yinaith. 


——_—__ n.m. 
Ar y don—“ Peraidd lais.” 
es NS a iu 


MOR rhyfedd gyfnewidiol yw 

Pob rhan o amser dynolryw ; 

Mae'r oes yn dirwyn yn ddiball, 

Heb ddydd yn llwyr 'run fath ar llall. 


2 Y dyn pan ddel o'r bru i'r byd, 
Rhaid iddo aros dro yn fud ; 
Heb ynddo nemawr iawn 9 rym 
Hob wybod gair o'r Iaith nw dim. 





3 Caiff newid eilwaith yn y bla'n, 
a I ddechreu trin teganau man ; 

j Heb unrliyw ofal: yn y byd, 

(A ; Dan gwr ei fron 'yn cwrdd a'i fryd, 


4. Caiff. newid eilwaith ynol hyn, 
I ie&nctyd hardd fel rhosyn gwyn, 
Gan ddechreu arfer cynal eân, 
A hoffi hyfryd bynciau mn 
nd 

















































2 
5 Caiff newid eilwaith yn ddio'd, 
I gyflwr gwych mewn rhwysg a rhod, 0, 
A than ei ofal ef a'i ddawn, 
Dalentau amal gwerthfawr iawn. 


6 'Nol hyn fe ddechreu gasglu'r byd, 
A'i gludo'n dyrrau mawr ynghyd, 
Ac yn ei fryd yn ddinaccad, 
Gael bod yn benaeth ar y wlad. 


7 Codenau aur a chelloedd llawn, 
A'i fryd ar ddringo'n uchel iawn, 
Yn fawr ei awydd cais o hyd, 

Fawr glod a pharch gan blant y byd. 


8 Fe bryna dir fe selia dai, 
A'n farnwr rhyfedd rhwng bob rhai ; 
Ac yn ei fryd o hyd am fyw, 
Dwy oes arferol dynolryw. 


9 Ar,hyn daw henaint ar eì draws, 
Yn hyll ei wedd yn oer ei naws ; 
: Yn awr rhaid iddo ddechreu trin, 
Blynyddoedd trist a dyddiau blin. 


10 Ei wedd oedd hardd brydweddol braf, mn 
Fel blodau hyfryd ganol haf; Ŵ » 
Fydd 'nawr yn gwywo fel yr hesg, | 
Â'r corff i gyd a'r llun yn llesg. 





11 Y galon lawen fydd fel plwm, 


Y traed yn llesg, a'r enawd yn llwm, ' Un 
Â'r dannedd môn oedd hardd ei llun, 
Fel dail yn syrthio o un i un. | 


12 Pen moelni noeth a'r clyw yn waeth, 
Y gwaed yn oer a'r fron yn gaeth, 
Â'r eis ar lan fel darn o dir, 
Heb un dan gudd na ber na hir. 


13 Yr awen wresog fywiog gynt, 
Fydd 'nawr mor oer a'r gogledd wynt ; l 
Rhyw wyniau mynych boreu a hwyr, 
'Yn teddi'r dyn fel canwyll gwyr. 


Wb au e^ am. am. og WE 
Se de a Me ON 

i a ON 
sy 


ai “ww - 


Sab 
dt 
“ŵ 

















9 


14 Rhyw styffder rhyfedd maith a mwyth, 
A lloned llaw yn llawer llwyth ; 
Â'r llais yn arwach, dyna spwyl, 
Fel tanau telyn maes o hwyl. 


15 Yr olwg glir a graffai'n lew, 
A edrych 'nawr trwy niwlen dew ; 
Â'r tafod ffraeth a bloesgni'n llawn, 
Fel un heb fedru'r iaith yn iawn. 


16 Y genau ynte'n newid blas, 
Danteithion melys drud a bras ; 
Y sylw'n wan, a methiant mawr, 
Yn tynu'r dyn yn llesg i'r llawr. 


17 Y war oedd gref sydd 'nawr yn grwm, 
A'r traed yn hwyr yn tramwy'n drwm, 
Â'r cam heb nemawr iawn o hyd, 
Â'r dwylo'n curio yn y cryd. 


18 Fe fydd yr anadl yn byrhau, 
A'r stymog dreulfawr yn gwanhau ; 
Y cof a'i wedd yn rhwyllog blin, 
Â'r cwsg fel haner arddihun. 


19 Beth fydd y byd ar hyn o dro, gê 
Ond megis hîn aeth heibio ddo'; - 
Holl harddwch natur fywiog aeth, 

Fel llong ddrylliedig ar y traeth. 


20 Rhaid newid eilwaith maes o.law, 
Mae angeu llym a'i gledd gerllaw ; 
I lwyr ddistrywio'r babellhon, ^^. 
Fe frywia dy y galon don. 


21 Fe fydd y corff a'i ddefnydd trwch, 
A'i wedd yn llonydd yn llwch, 
A'i enaid noeth eheda i fyw, 
Tr man ar lle y myno Duw. 


22 Pwy saif. Of enaid, enwa ef, 
Ger bron y Tad yn ninas nef, 
Nid dyn a malais dan ei fron, 
Â breswyl hardd anneddau hon. 


R> 





4 


29 Nid dyn mewn dig fo'n dala gwg, 
O dan awdurdod natur ddrwg, 

Ônd dyn trwy ras orchfygo'r cnawd, 
Gaiff roesaw â bri gan Iesu'n brawd. 


24 Nid eiff yr aflan byth i'r nef, 
Mae'r wlad yn groes i'w anian ef, 
Y dwylo glân a'r galon bur, 

A. seiliau dy ar Salem dir, 


25. O Arglwydd llog; ymw ysa dL 
Gyneddfau gwan fy enaid i; ; 
At fyw a bod y man lle mae, 
Dedwyddwch hyfryd heb, ddim gwae. 


26 Ystŷriwn bawb no fydd ein taith, iN 
A wynob daear gron yn faith ; ON 
Nis gwyddom ddim o'r byd na'r awr, 

Rhaid mado'n llwyr â phothâu, r llawr. 


27 Nid yw trysyore gorau'r byd, . 
Ond megys benthyg ynta gyd, > 
Rhaid myn'd o'r byd 'yn llwm i'r bedd, 
Heb feddu dim, yn wael ein gwedd, 


28 Daw dydd 'nol hyn i i'n galw'n garn, 
“O'n beddau oll'1 fyn'da'v frny y 
Fe gludir etifeddion Ner, a 
I wlad heb boen uchlaw y Sêr. 





29 Ond Och I. yr annuw folion rai, da 
A deflir oll i'r” ffernol ffa a 
Heb obaith mwy ôl 
“NW GRY EI yne 


80 Gan hyny byddwn Ho; Ad. nawr, 
Cyn delo angeu i 'niori lawr, ^7 
Fel caffom fyn'd i'r niefoedd/wen, 
I ganu'n hyfryd fyth, Amen, 


AN 


Llanbedr: Areraffwyth gan J.S. Weatherhoad. 











